Y DIOGYN. 

Tôn— Hen Fdìnydd Meirton. 


Un bora lled wlybyrog, 
Ynghanol gwauwyn gwyntog, 
Dygwyddodd imi’n ddigon hy’ 
Fyn’d heihio i dŷ ’r gŵr diog. 

’Roedd nifer o dda corniog 
Yn pori’r egin brigog; 

Yn nen y tŷ ’roedd tylìau gant, 
A’r wraig a’r plant yn garpiog* 

Yr oedd gerilaw segurddyn 
Mewn gweiy’n troi ar golynj 
Ni wnai ef orchwyl yn y byd 
Ond diogi hyd y flwyddyn. 

Ni thrwsiai ef mo’r bwthyn, 
Pan ydoedd gwlaw yn disgyn* 
Âc nid oedd eisiau gryfder gwrea 
Ysmala ar hauìdea melyn. 

“Ychydig gwsg a hepian 
Cyn myned unwaith alian;” 
Hyn oedd ei iaith o bryd i bryd 
Yn ynfyd yn ei unfan. 

Tra bu y gŵr yn cysgu 
Seguryd oedd yn garu; 

Daeth angen ato ar ei daith, 

A chanlu ei waith ar fethu. 


0 herwydd caru’r gwely, 
Daeth angen glas i’w iettyi 
79 



Y meíscr tir yn gwaeddi’n g 
Dim bwyd mewn tŷ na 


’Roecld dôr y carehar caled 
I’r gŵr yn gîi agored; 
i chai mo’r cariad mwy na’r ci 
iihwng mariau diymwared. 


Mae’r carchar cadarn cryno 
Yn ddigon hawdd myn’d iddo; 
Ond anhav?dd iawn, heb aur mewn 
I ddyn yw d’od oddiyno. 


A gaiar ydyw gwelcd 
Y gŵr mewn cyflwr caied; 
Trueni gweì’d y llyraddyn liwyd 
Cyn marw’n fwyd i bryfed. 


m fedraf ddim prophwydo 
Pa beth a ddaw o hono: 

Ond cyn y deio i rodio’n rhydd 
Byd cakd fydd, Twy’n coeìioí 


Á rgrafwyd gan II. Jìumphreys, Caernatfon* 


